




'Gwaith dialedd trwm sy'n gorwedd, 


GwyR a gwragedd, meibionmerched, 
Cymrwch rybydd ddydd a nos, | 
Os gallwch ddallt y ddau fo'n caru, 
Na fyddwch byth i rhai'n yn groes, 


-I rwystro'r ddau i fyn'd:ynghyd, 
Os bydd serch a chariad rhyngddynt, 
Mae'n fwy gwerthfawr na'r holl fyd, 








h 
' Cliwi'gewch glywed genirar ganiad; 


'Y modd y bu'n ddiweddar iawn, 
Rhwng mab a merch oedd yn disewrsio, 
'Roeddrhwngyddau ymadroddllawn, . 
Yr oe'nt yn druebob dydd i'w gilydd, 
Nes aeth y ddauddyn gol ynghol, _ 
Trowd y mab i fachio arall, o 

A gadael ei anwyl ffrind ar ol. 


Ond wedi iddo rwymo'i ddwylaw, 
Fe aeth yn isel iawn ei wedd, 
Pawb a'i gwelsant hwy debygsent 
Ei fod ef bron a myn'd i'r bedd; 
Fe drodd iddo feddwl sydyn Sd 
Am fyn'd i wel'd ei anwyl ffrynd,” - 
Ond pan ddaeth ef idd ei golwg 
Nis gallsai ofyn ddim o'i hynt. 


1 


Syrthio ì lawrar ben ei luniau, 
Wylo'r dagrau hallt oedd ef, 
'A thynugwallt eì ben yn sgeiniau, 
Gan rêgu'i fam a'i dad yn nhref; 
(wyd dŷ galon a bydd yu foddlon, 
'Gwel:y dynìon yma a thraw, :. 
Meddwl am dy. briod gartref, - 
'. Ac arnaf fì na ddod-dy law. ._ tm 


Ti gent olud gyda hono, R 
Aur ac arian, tai a thir, € 


ts 


Merch own inau heb werth-diimau, 
" ^ A thi ddangosaist hyny'n wir; 
. Betha'dalsai Imi gael golud, 
Aur ac arìan, tai a thir, 
Gwen, gyda chwi y mae-fy ngolud, 
« Gwn na fyddafddim yn hir, 


Gwen, a fyddi di mor fwynaidd 
Ag eistedd lawr am ronyn bach, 
Y ddal pwysau 'mhen sydd gwlyfus, 
Bythmnafwytaffaraiach; 
Yn. wir nis gallaf ddim a phallu 
bL Ag eistedd lawr am ronyn bceah, 
A. . —. I ddal pwysaw'th ben sydd glwyfus, 
“  - 'Ŷ. . Gwn na fyddaf damaid gwaeth, 


4 


Dododd bwys ei ben oedd glwyfus 
Rhwng ei dwyfron gynes glyd, 
Taflai'i ddwyfraich am ei gwddwg, 
Aca'i cofleidiodd yn ddigryd ; 
_. .. . Ond rhyngddi hi ac yntau'n ddirgel - 
L^ Fe wanai'r gyllell dan ei fron, 
Nes myn'd yn union at ei galon, 
a A thyna'r fan bu gweithred drom, 


dn» FegodaiGweneibenifyny - 

| ^I sychu'r dagrau oddiarno'n lân, 
N; Gwaed ei galon ef a welai 
a id Ar hyd ei ffedog liain lân ; 























g 4 


Holl wyr gwragedd a chymdogion, . 
Na thybiwch byth mi wneyd cam, | 
Waeth oedd saith gwell gan i am dano | 
Nag un o blant fy ahad amam... |. 
Os caf genad gan fy Mhirynwr' 
I fyn'd oddiyma tua thref, Se 
Cewch ar bapykgwynyn eglur... 
Ymoddburhyngwyffiace ef; 1 
Gwyr a gwragedd oedd yn gwrando 


Ar ygeiriawn dod i ma's, ei - 
A'i ealonau. bron a:thori | 
Wrth wel'd y ferchmor waeleiches* | 


Rhoed hi yn êi gwely orphwys y^ 
Nes aeth eichariad ddimo'i chof,” 
Ac yn mhen y, fri diwrnod; FT 8 
-'Roedd hiynmynedarei ol; MU 
Un fìl saith cant araw.a deugain, — |» 
Mis Mehefin canol haf, A o 
'Rhowd y ddeuddyn glâên.i orphwys Un 
“Yn mynwent eglwys plwyf Llandaf, ^> | 7 


— 





